
Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 

T' 



GIMLI, MAN., FEBEÚAR 1894. 


2 . 


Sýnishorn af sunnudagaskólakenslu. 

—++— 

„Lexian 1. Mós. 18, 22. 23. Gyllinitexti 25. Lærist utan að 23.—2G.“ 

Af þessu litla sýnisliorni, sem þýtt er úr blaðinu Free Press 15. 
febr. þ. á., geta menn séð hvað hinar rétttrúuðu kirkjur kenna á hin- 
nm iiáloflegu sunnudagaskólum, rnenn sjá þá, hvort það er um skör 
fram er sumir segja, að hörn læri þar mest megnis hull og' endileysu, 
að vér ekki við höfum sterkari orðatiltæki; menn geta séð, livað satt er 
í því: að þeim sé nauðgað til að trúa einu eðr öðru, sem stríðir á móti 
öllu viti þeirra, skýnsemi og bestu tilfinningum ; menn geta þá séð 
það, hvort það sé tilhæfulaust sem menn segja margir hverjir, að kirkj- 
an reynLað berja því inn í börnin,. að trúa mörgu því sem foreldrar 
þeirra myndu álita ósannindi og alls ekki vildu að börnum síuum væri 
kent; menn geta enn fremr af þessu litla sýnishorni séð, hvo upplyft- 
andi kennsla þessi er fyrir blessuð börnin, og ef menn liugsa lengra út 
í það ættu menn einnig að sjá hvaða aíieiðingar þessi lærdómr hlýtr að 
hafa á börnin, þegar þau koma til vits og ára og fara að bera þennan 
lærdóm sinn saman við sannleikann og vefulegleikann. 

Lexian er tekin af eyðileggingu ^Sódóma, og er skýring klerksins 
á þessa leið: 

Kap. 18, 1.—21. Þetta er sagan um heimsókn guðs til Abrahams 
og borðhald hans með honum. Atburðr þessi, heimsókn hinua þriggja 


18 


liinnnbúa, Jehóva 0 "- hinna tveggja ongla, til Abrahams, stcikimjin á 
h'áljinum og borðhatdið þeirra allva undir trénu, er að mörgu le/ti ein- 
stak’t í i'itningunrxi. Það er samdeikanum samkvœmt, að á niðrlæg- 
ingardögum sínum tók hatm (guð) máltíð á inörgum heimilum, og eft- 
ir upprisuna át hann með lærisveinum sínum (Lúk. 24, 42., 43.); en 
áðr en hann varð maðr er þotta hið eina dæmi þess, að hann hafi verið 
í þmnig löguðu samsæti sem maðr með mönnum. Þetta minnir ost á 
hvernig samfélagið haji verið i aldi.ngarðinum Eden, og' bendir oss á 
hina komandi daga, þegar tjaldbúð Guðs skal vera meðal manna og 
hann niun búa meðal þeirra (sjá Opiub. 21, 3). En nú höfum vór fjr 
réttindin, sem þó fáir virðast nota, að vera stöðugt í návist og samfé 
lagi Jesn Krists (Opinb. 3, 20.; Jóh. 14, 23.; 2. Kor. G, 16.). Ef 
vér að eins vildum eiusetja oss að verða algjörlega lians, einungis og al- 
gjörlega hans, að frainbera; hikíaust líkami vora sem lifandi fórn, þ.í 
mundi hann vissulega taka á móti þeirn (líkömunum) og fylla þ-ssi 
musteri hans dýrðar (Rómv. 12, 1., 2.). Spurning drottins : „A éj að 
dgtja Abraham þess, er ég ætla að gjöra,“ minnir oss á hvað skrifað 
steiidr: „En drottinn alvaldr gj'örir ekkert, nerha hgnn kunngjöri 
siun. teyndardóm fyrir sínum þjónum, spámönnuimm (Amos. 3, 7.). 
Og hans eigin orð (hjá Jóh. 15, 15.) : ,,Eg' heti kallað yðr vini, því « /1 
það, sem éy heji hcyrt af minum föðr, það heji ég kunngjört yðr,“ 
sýna oss i hve nánu sambandi hann vill standa við oss. 

18, 22.—33. Milliganga Abrahams fyrir Sódóma. Englarnir 
iiöf s . haldið áfram til Sódóma og þar munum vér hitta þá næ.st, en 
Ab aham er einn eftir hjá drottni; hann finnr glögt til síns eigin ó- 
verðugleika, en alt fyrir það, þótt hann sé duffc og aska, áræðir hann þó 
ar ðja drottinn að hlífa Sódóma. Meðan vér bíðum effcir komu droít- 
ins deyja bæði réttlátir og ranglátir, og er oft kipt úr heimi þessum fvr 
ir ... ;Mli einliver, svo sem fellibilji, jarðskjálfta, skipbrot eða önnur slys, 
eit Iiinir réttiátu skulu ríkja yfir himnum, þegar morgun kemr (-Jóh. 3. 
1' ,,Að afmá“ í 23. versinu lilýtr að eiga við það, að tortýna þeira 
;h þá), þagai' borgin var eyðilögð. Abrah rn biðr því fyrir hinum 
réttlátu, sem, hann vonar að finnist þar, þcgar borgin verðr eyðilögð. 
B; o hyggr að þar sóu. 50 og hiðr fyrir þeim og fær bón sína veítta. 
Kú fer hann að hugsa um að ekki só víst að þeir sóu svo margir, hann 
biðr aftr og fær bón sína veitta. Enn er hann hræddr að ekki muni 
þeir verða svo margir, hann fer niðr í 45, svo í 40, svo í 30, svo í 20 og 



19 


loks í 10, og fær loforð nm það, að svo framaílega sem í Sódóma finn- 
ist 10 menn réttlátir, þá skuli borginni verða vægt. En þegar til kom, 
var þar að eins einn maðr réttlátr (2. Pét. 2, 7. og 8.), og pútt lianu 
mi/ndi vera talinn gúðr safnaðarlimr í flestum c.f el'ki ollum l irlj - 
■nm vorum nú á dögum, þá höfðu þó börn hans harla lítið traust á 
lionum. En áhrif meðalgöngunnar geta menn séð á 4. Mós. 14, 20. 
Munið það og, er bænum Zéar var hlíft fyrir meðalgöngu annars eins 
manns og Lots (1. Mós. 19, 21.). Hins vegar er það athugavert, að 
vonskan getr orðið svo mikil, að jafnvel meðalganga manua eins og 
Mósesar og Samúels myndi ekki duga, meira að segja fyrirbón annara oiiis 
manna og Nóa, Daníels eða Jobs mvndi ekki geta frelsað (Jer. 18, 1.: 
Esek. 14, 14.—20.). Drotiinn vor Kristr er eklri tátinn vera méðal- 
göngumaðr fyrir syndaraná (Jóh. 17, 8.), þótt hann bæði fyrir þeim á 
krossinum, en hann lifir til að vera meðalgöngumaðr sinna eigin (Hebr. 
7, 25.). 33. versið segir, að drottinn hafi farið burtu og Abraham suú- 

ið heim aftr. í>eir nrðu aðskildir um stund hið ytra, en ekki í hjarf - 
anu. Hvílíkt er ekki orðið í 1. Thess. 4, 17., sem fyllilega mun sann- 
ast- skjót-t um alla trúaða ,,að oilífu hjá drottni.“ 

19. kap. 12.—23. v. Frelsun Lots. Hvílíkr munr er eigi á því, 
hversu englarnir tóku gjarnsamlega á móti heimboði Abrahams og þ\ í. 
cr þair kusu heldr strœtið en liús Lots [19, 1.—3.]. Er nokkuð það 
í hjörtum vorum, eðr lífi, eðr heimili, eðr starfi, er myndi hrekja engl- 
ana burtu, svo þeir vildu heldr hafast við á strætum útii I versunum 
12.—14. or það athugavert, hversu mikil ósamkvæmni hefir verið í lííi 
Lots, að vitnisburðr hans skyldi koma börnum hans til þess að gjöra 
gis að honunr. I versinu 15. og lö. sést alvara og áhugi englanna, uð 
taka konu Lots og dætr hans og leiða þær svo þær sleppi. I versinu 
1 7. og 20. sést þvergirðingsskaprinn og slæpingrinn í Lot og hversu 
liann hékk fast við Sódóma, en sökum Abrahams frelsaðist hann, v. 29. 
Englarnir fóru inn í Sódóma, svo hljótum vér og að gjöra ef vér vilj- 
um ná þeim. Þeir höfðu engar vífilengjur, en töluðu blátt áfram um 
eyðilegginguna. Svo ættum vér og að tala sem ritningin, um liélviti 
og endalausar kvalir, um dikið af eldi og brennisteini og orminn , 
sem cddrei deyr. Englarnir unnu hart til að frelsa fáeinar- sálir og þær 
þá ekki nein sérleg guðshörn. Yér getum ekki metið gildi einnar sál- 
ar. Ef vér hefðurn að eins frásögn gamla Testam., þá mundum vór okki 



20 


álíta Lot réttlátaii mann. Dæmum því eigi fyrir tímann, fyr en drott- 
íutx kemr [1. Kor. 4, 5.] 

19. kap. 24.—-29. v. Dómr yfir Sódóma. Drottinn Jesús trúði 
þoí, að eldr og brennistnlnn hefði komið af himni ofan og eyði- 
tagt Sódómc oi/ alla hennar ílnía. og að lcona Lots liefði orðið að 
sáltstólpú [Lúk. 17, 29.—32.]. Hann trúði einnig að á dögum Nóa 
hefði fióðið komið, og að Jónas hefði verið 3 daga og nætr í kviði fiskp 
ar [Lúk. 17, 27. og Matt. 12, 40.]. Yér ættum ekki að lúífa neitt sam- 
neyti við þá, sem ætla að þeir séu vitrari en Jesús og kenna að þessir 
hlutir séu ekki sannir [Gal. 1, 8. og 9.; 2. Jóh. 9, 11.], I versunum. 
sem vísað er til í Lúk. 16, segir drottinn vor það skýlaust, að þ?gir 
hann komi aftr í sinni dýrð, þá muni ástandið á jörðunni vera eins og 
það var á undan flóðinu og í Sódóma. Það er einnig skýlaust kent, að 
eins og Kói var óhultr í örkinni áðr en flóðið kom, eins og Lot slapp úr 
Sódóma áðr en eldinum rigndi, eins og Iiahab slapp úr Jerichó áðr en 
liún var evðilögð, þannig skulu allir rétttrúaðir vera hjá drottni áðr en 
hann opinberar sig í hinnm logandi eldi Esaj. 26, 20. og 21.; Lúk. 21, 
36.; Opinb. 3, 10. 

I vers. 27.—29. er það athugavert, að Abraham hýr óhultr í friði 
og sameiningu við Jehóva í Hebron. Lærum nú-að búa með guði og í 
guði og hafa ekkert að gera með Sóclóma annao, en frelsa fólk þiðan.“ 

Þetta or nú sunnudagalexian orðrétt lítlögð, þetta er hin andlega 
fæða setn æskulýðnum er boðin. Eg veit varla hvort ég á að fara að 
benda mönnum á stöku atriði í þessum andxms innblæstri, en þó lielxl 
ég að ég verði að gjöra það. 

Það er þá fvrst guðshugmyndin. liétttrúnaðrinn, eðr klerkrinú í 
rétttrúnaðarins nafni, tekr hér fram siiguna um hinn étandi guð, guð á 
að éia kökur og kálfsket. Það er ekki farið virðulegar með skapara 
himins og jai’ðar en svo, að draga hann af himnum ofan, láta hann gjör- 
ast svangan og þyrstan, tileinka honum ófullkomleika þá, sem msjnnin- 
um eru eiginlegir, .því auðséð er það, að ef guð þarf að éta sem maðr 
og drekka sem maðr, þá mætti einnig bæta við ýmsu öðru sem menn 
gjöra, og guði hlyti að vera eiginlegt lika. En hvaða traust eiga menri 
nú að hafa á guði þeim sem þannig er varið. Menn hafa alment talið 
þetta sem skáldsögu, og allr þorri kirkjumanna hefir ekki viljað trúa 
þessari sögu, en hér geta þeir nú séð hverju hin rétttrúaða kirkja trúir 
í þessu efni. Svo kemr setuingin um samfelagið í aldingarðinum Ed- 



21 


en. Eftir prestlegri hugin} T nd áttu mennirnir að lifa í bróðrlegu sam- 
félagi við guð og eriglana, við villidýrin og hvalfiskana í aldingarðinum 
Eden. Dauðinn var ekki til, ekkert dó, enginn tiskr, engin íluga, eng- 
inn ormr, ekkert blóra, ekkert grasstrá. ITlfrinn, ljónið, tígrisdýrið 
lifði ekki á öðrum dýrum ; nautið, liestrinn, sauðkindin át ekki gras ; 
hvalrinn ekki smáfiska. Fíllinn, liestrinn, maðrinn tróð aldrei blóm 
eðr orni undir fótum sínum, maðrinn bragðaði hvorki ket eða fisk, ékki 
ávexti eða rætr, ekki korn eða nokkuð það sem lifandi var, því dauðinn 
var ekki til. Haun var ekki til um langa tíma, ekki fyr en maðrinn 
svndgaði fvrir kérlingarvarginn hana Evu. Hún steypti öllum heimin- 
um úr þessu dýrðlega sæluástandi, þar sem mennirnir voru fullkom- 
lega góðir, þektu ekki synd eða sorg, grétu ekki, átu okki, en lifðu í ei- 
lífurn söng innan um apa og hyenur, svín og kálfa, engla og tígrisdýr. 
þetta kennir kirkja og klerkar á sunnudagaskóluni, en svo ganga börn- 
in á aðra skóla hina 5 eða 6 daga vikunnar, og þar læra þau að þettá sé 
bull og endileysa. Hver einn einasti mentaðr maðr hlær að þessu, hann 
getr ekki annað. 

Svo kemr önnur hugmynd um guð. Guð er ó v i s s í því hvort 
hann eigi að dylja Abraham þess sem hann ætlar að gjöra, og svo kemr 
setningin úr Amos : að „drottinn alvaldr gjöri ekkert, nema hann kunn- 
gjöri sinn leyndardóm fyrir sínum þjónum, spámönnunum.“ 0, jæja. 
spámennirnir eru ráðanevtið sem hann þarf að ráðgast um við. Eftir 
þessu hefir hanu þurft að ráðgast við þá um sköpunina, um sköpun 
sólar og tungls, stjarna og planta, dýra og manna. Haun hofir þurft 
að ráðgast við þá um sköpun sjálfra þeirra !!! ——- en -— þá voru þcir 
ekki til, o g því rekr þetta sig á og verðr botnlaus vitleysa. 

Svo lætr klerkr guðinn Krist segja, að hann haíi kunngjört læri- 
sveinum sínum a 11, sem hann hafði heyrt af sínum föðr. Hafi nú 
Kristr verið alvitr, sem guð, þá hefir hann orðið að segja lærisveinum 
sínum æðimargt, þeir hefðu þá átt að þokkja öll vísindi mannkynsins, 
Öll vísindi alheimsins, alla leyndardóma náttúrunnar; þeir hefðu sjálf- 
sagt átt að vita um Ameríku, að hún var til, en þeir hafa verið svo þag- 
inælskir, að segja ekki frá því. 

Svo kemr sagán um það, er Abraham er að semja við guð um 
Sódóma, hann ragar hann niðr eins og væri liann einhver Gyðinga- 
prangari; ég hefi getið þessa áðr, og got því ekki verið að fara um 
það fleiri orðum. 



Svo kemr hiim rétt,láti[ ! !] Lot. Öll sagan um hann ei' svosvh 
virðileg, að ekki er hafandi eftii'. Þar sjáum vér ímynd réttlætis- 
iiis: Er það nú meining foreldranna að lúta börn sín læra réttlæti 
af Lot, þegar hann ætlaði að fá skrílnum dætur sínar til að frelsa 
})essa hlessaða engla, eða af samveru hans við dætur hans í hellin- 
uin ? En safnaðarlimr liefði hann verið góðr, vér getum huggað oss 
við það. Hinir rétttrúuðu bræðr vorir hafa þarna fyrirmyndina, 
hvernig þeir eigi. að lifa saman við dætur sínar eða livað? Gott 
fyí'ir börn að læra þetta á sunnudagaskólum!! Er ekki svo ! 

Svo er farið að skýra það, „að drottinn vor Ivristr sé e k k i 
meðalgöngumaðr fyrir syndarana, Þarna hafið þér það, rétttrúaðir 
bræðr, svart á hvítu, en stundum hefir þó hin rétttrúaða kirkja kent, 
að Kristr væri einmitt kominn til að frelsa syndarana, og víða í nýja 
Testamentinu er Kristr látinn segja það sjálfr. Hér er því hátíðlega 
neitað. Hugsunin, sem liggr til grundvallar fyrir þessu er án efa sú, 
að fáeinir ,,útvaldir“ ætla sér að frelsast, en lát-a allan þorrann sigla 
norðr og- niðr. Það kemr og heirn við það sem seinna er sagt, að þeir 
skuli skýrt og ljóst tala sem ritningin, um endalausar kvalir, 
uin dýkið af eldi og bre nnisteini og ornrinn, sem aldrei 
deyji. Klerkar ginna oft alþýðu og segja lienr.i, að þeir séu alveg 
hættir að kenna eilíft víti, en hér á sunnudagaskólunum eru þeir að 
1 a u 111 a þ v í iun hjá boruunum. Foreldrarnir neita víst flestir há- 
tíðlega þessu viti, en alt fyrir það standa þeir með húfuna í annari 
hendinni og dollarinn í hinni, þakkandi klerki fyrir uppfræðslu 
hárna sinna, fyrir það, að hann kennir þeim að trúa öðrum eiiis ó- 
sóma um skaparann. 

En nú kenir r ú s í n a n í því öllu. Eg hefði ekki trúað því 
fyr eu ég sá það svart á hvítu, að klerkar myndu draga fram aðra 
eins staði og þessa. Þeir halda því fram að Kristr sé Guð, alvitr 
og alfullkominn, en segja þó, eius og að framan er getið, að Guð. 
hafi verið svangr og þurft að eta, og svo hér, að hann hafi trúað 
því að eldi og brennisteini hafi rignt yfir Sódóma, og að kona Lots 
hafi orðið að saltstólpa, eða að syndafióðið liafi 'komið og að Jónas 
gamli hafi verið 3 daga og 3 nætr niðri í hvalsmaga, Þetta á að 
vera sláandi sönnun fyrir guðdómi Krists, sláandi söntíun fyrir guð- 
dómlegum innblæstri ritningaiinnar, því liér er það sýnt að ritning- 
in, nýja Testam., segi að Kristr hafi trúað þessu. Enda er það sat-t, 



23 


að nýja Testam. segir það, það getr hver sem vill flett upp staðn- 
um og séð það sjálfr. En—hver trúir þossu? Yér trúum því allir 
að ritnirig'in seg'i að Kristr trúi því, en ég held að sá rétttrúaðr 
- maðr sé ekki til meðal Islendinga (hér vestra að minsta kosti), sem 
trúi því að þetta sé satt, trúi því, að eldi og brennisteini rigni úr 
lofti ofan, eða að kona geti orðið að salti, eða að syndaflóf hafi 
komið og eyðilagt menn og dýr öll á jörðu, eða að maðr, þótt spá- 
maðr væri, hafl lifað 3 sólarhringa í hvalsmaga, Það má sanna það 
fyrir hverjum manni, sem ekki er skertr á viti sínu, að þetta er ó- 
mögulegt. Þetta hlýtr og að sanna mönnum það, að Kristr hafi ver- 
ið maðr. Eg fyrir mitt leyti trúi því, að Kristr hafi trúað þessu, 
því hanu var Gyðingr og hefir því verið uppfræddr í liugmyndum 
og trú Gyðinga. Iíann er látinn segja, að liaun sé kominn til að 
fullkomna lögmálið, en ekki afnema það. 

Er það nú vúkilega meining inanna, að senda börn sín á sunnu- 
dagaskóla til þess að læra annað eins bull og þetta. Hér er öllu hrært 
saman, guðrækni, saurugum frásögum og botnlausri vitleysu. Eg get 
ekki látið vera, að vera berorðr. um þetta. Það hefir réttilega verið 
glæpr talinn og- margr maðrinn hefir verið hengdr fyrir það hér í A- 
meríku, að nauðga stúlkubörnum ; en þetta er líka að nauðgn börnum 
og engu betra, að neyða þau tii að taka annað eins og þetta fyrir guð- 
dómlegan saunleika. Foreldrarnir elska börn sín, ég efast ekki um það- 
en margr maðrinn er sú blessuð aumingja rola, að vilja nauðga barni 
síliu til þess að þeir þóknist guðmanninum. Eu nauðgun þessi á börn, 
unum er svívirðileg, niðrdrepandi fyrir sannleika, hreinskilni ogdygð, 
svivirða við guð og svívirða á mannitium. Hér er sáð fræinu að óhrein- 
skilni, hræsni og tvöfeldni, sent vér svo oft rekurn oss á. Eg veit ekki 
ltvað verðr heilagt fyrir þeim mönnum, setn þannig vaxa upp. Heldr 
vildi ég vita börit mín í gröf sinni, en á öðrum eins skólum. 

Menn þeir, sem fyrirverða sig fyrir þetta, kunna nú að segja, ef, 
þeir vilja leg-gja út í að reyna að andæfa þessu, að ég taki hér Jæmi úr 
annari kirkju, hinni presbyteriönsku, en sú mótbára er einskis virði, því 
aðalatriðið, sem hinni presbyteriönsku og lúþeísku kirkjtt ber á milli, 
er það, að hin presbyterianska kirkja kennir : ,,að Gttð hafi frá eilífð 
' fyrirhugað suma menn tii vantrúar og fyrirdæmingar, en sttma til ei- 
lífrar sæiu,“ og ,,að véi' étum e k k i sjálfan líkama Krists og blóð í 
kvöldmáltíðinni,“ heldr „höldum hana í minningtt Krssts,“ en hin 



24 


híþerska kennir: „að líkami Krista og blóð sé sannarlega nálægt í 
sakramentunum,“ og svo hitt, „að mennirnir ákvarði sig sjálfir til 
liimnaríkis eðr helvítis. 1 ' Aðrar kenningar þeirra eru hinar sömu, og 
sunnudagá'skólar Islendinga e-ru að meira eða minna leiti sniðnir 
eftir enskum eða ameríkönskum skólum. 

Það heföi mátt benda á íieiri atriði en þetta í þessari einu 
sunnudagaskólalexíu, en óg læt hér við sitja í bráð. 

IvITSTJÓRIXN. 


Kr syndaflóðið sögulegr og sannr viðburðr 

eða ekki ? 

Fyrírlestr eftir M. J. Sk., fluttr að Gimli og í Dakota 1892.* 

(Framh.). Eg ætla ekki að fara út í goðafræðí þeirra, en ef nokkr 
liefði skemtun af því að heyra, hvernig menn báðu til guðs í þessarí 
kolsvörtu heiðni fyrir einum 5000 árum, þl set ég hér eina bæn til 
guðsins Amun Ka (hins hulda guðs) : „Heill þér Amun Ka! Þú 
drottinn hásæta jarðar, þú hin elzta tilvera, þú hinn aldni meðal 
himnanna, viðhald allra hluta, þú hinn æðsti guðanna, drottinn 
sannleikans, faðir guðanna, skapari manna, dýra og grasa, þú, sem 
mýndað hefir alt uppi, sem niðri, þú lausnari hins þjáða og kúgaða, 
þú sem dæmir hinn fátæka, þú drottinn spekinnar, drottinn mis- 
kunnsemdanna, þú hinn kærleiksfyllsti, sem opnar auga hvert, þú 
ujipspretta gleðinnar, í hvers kærleika guðirnir gleðjast, þú með 
hið hulda nafn. Þú ert hinn eini skapari alls hins veranda, hinn 
eini og einasti skapari guða og manna, er gefr öllu næring. Heill 
þór! þú með hinum rnörgu liöfðum, þú sem ert svefnlaus er aði'ir 
sofa, vór tilbiðjum þig. Dýrki þig og tilbiðji allar skepnur, frá öllum 
löndum, alt frá himnanna hæð niðr i sjáfarins dýpi. Andarnir sem þú 


* Nafn böfundar fyrirlestrs þessa féll úr fyrirsögninni við byrjun hans 
af vangá. Peentamnk. 



25 


i 


liefir skapað, upplyfti þér liátt og segi: Blessaðr sért þú faðir feðra 
guðanna, ver tilbiðjum þinn anda, sem í oss býr.“ 

Eg verð að segja það, livað mig snertir, að ég hefi bæði heyrt 
tlutta og flutt sjálfr lakari bæn af stólnum, en þessa. 

Hvort æt-lið þér nú kæru vinir! að þessir menn, sem voru jafn 
mentaðír, hafi allir verið frá Nóa komnír. Þessar miljónii- allar, sem 
hreiddust út um og bygðu liinn frjóvsama Nílárdal, þar sem vér sjá- 
um hvert manuvirkið taka víð af öðru, eína konungaættína taka við 
af annari, en aldrei er um flóðið getið; aldrei kemr þessi skelfing 
yfir land og lýð sem fornsögur Hebrea tala um. Yissulega er hvergi 
liægt að koma flóðinu inn í sögu Egyfta ; vér hljótum allir að sætta 
oss við það, þvi það er alveij óhugsandi, en nú skulum vér bregða 
oss annað, til héraða þeirra er sögufróðir menn ætla að hinir fyrstu 
forfeðr Gyðinga hafi komið frá. 

I suðvestrhornínu á Persalandi er hinn yndislegi Schirasdalr í 
liéraðinu Farsistan. Hin löngu vor og sumur eru slétturnar alþakt- 
ar blómskrúði, loftið er fult af ilm og angan blómanna. Hinn un- 
aðslegi hljómr söngfuglanna, vindþytrinn og vatnaníðrinn óraar sætt 
í eyrurn vorum. Kornið er fullþroskað í maímánuði, vínþrúgurnar 
og perurnar eru ljúffengari en nokkurs staðar í norðrálfunni. Nætr- 
galinn syngr þar sætar, en annars staðar. Pegurð náttúrunnar, fegr 
urð kvennfólksins, hefir hrifið margt skáldið til að syngja hvoru- 
tyeggja dýrðlega lofsöngva. 30 mílur norðvestr af Schiras stendr á- 
kaflega mikill hjalli eða hreð, 50 fetum hærri en sléttan umhverfis, 
sumpart hoggvin út úr fjallinu, en sumpart hlaðinu upp úr gráum 
marmarasteinum 20—60 feta longum og svo laglega tengdum saman, 
að erfitt er að sjá nokkur samskeyti. Hjalli þessi er eitthvað 1400 feta 
langv og 900' feta breiðr. Upp á hann liggja marmaiatröppur svo 
breiðar, að heilir herflcakar geta riðið þar upp. Þegar upp kemr, 
standa sfn hvoru megin tvær útskornar risavaxnar myndir, höggnar úr 
marmara. Ætla sumir þær eigi að tákna einhyrninga, en aðrir, að þær 
eigi að tákna hiu lielgu naut „maganna“. A myndum þessuin er engu 
minna listaverk, en á hinum fegrstu grísku myndastyttum. Þarna 
hafa þær staðið í hundruð, má ske þúsund ár. Það eru nokkurs konar 
varðenglar hinuar kouunglegu hallar. Yér höldum áfram og sjáum þá 
ákaflega miklar útskornar steinsúlur, og sýnir skurðrinn að þessi bygg- 
ingarlist er nú útdauð með öllu. Súlurnar eru 50—60 fet á hæð og 



I 


2i; 


12—15 feta umniáls. Einu sinni áðr fyrri stóðu þær undir sedrusviðar- 
þakiuu, sem hvolfdist yfir höfðum hinna austrænu konunga og skýldi 
þ.'im fyrir hinni heitu Asíusól. Með fram tröppunum eru útskornar 
myn.dir, sem eins og sýnast ganga upp riðið með manni. Það eru her- 
menn, hirðmenn, herteknir fangar, menn af öllum þjóðum. Má þ.u 1 
þekkja hina ýmsu þjóðflokka, þar á meðal hlámenn úr Afríku. iN T óg 
'eí þar af rúnaletri íleigmynduðu, eins og alt Assýra letr er. Letr það 
hefir lengi staðið fyrir vísindamönnum, en þó eru menn nú faruir að 
lesa það. Sem sýnishorn af rithætti og hugmyndum þeirra vil ég koma 
með eina ,,innskrift.“ 

,,Ahura-Mazda (Ormazd) er máttugr guð, sem hefir skapað jörðina, 
heiminu, mennina; liann uppliefr menniua; hann gjörði Xerxes að 
konungi og lót hann drottna yfir mörgum. Ég, Xerxes, konungr kon- 
unganna, konungr jarðarinnar nær og fjær, sonr Dariusar, .Achemen- 
idi. Það sem ég liefi gjört annars staðar, það liefi ég gjört fvrir náð 
Ahura-Mazda.“ Og annars staðar stendr: „Ahura-Mazdft og'Mitlira 
varðveiti mig og þjóð mína.“ 

Þett-a er hin nafnfræga Persepolis. Hér vorji þeir Xerxes og Artá* 
xerxes, Cyrus og Darius. Þetta alt saman, þessir stólpar úr útdauðri 
byggingalist, letrið undarlega, sem svo örðug't hefir geugið að leysa úr. 
Hinar tröllslegu myndir við innganginn, alt málverkið á veggjunúm ; 
alt saman bendir þetta á forna frægð, á stóra og mikla þjóð, sein lifað 
liafi löngu fyrir og löngu eftir daga Nóa gamla. Þarna eiga að vera 
grafir hinna fornu konunga. Myndir konunganna eru höggnnr yfir 
gröfunum. Ein stendr fyrir altari og logar eldr á altarinu, en vfir altar- 
inu er hnöttr, sem á að tákna sólina. L T p]>i yfir konunginum sýnist 
hanga í loftinu vængjuð mynd í líkingu hans, á það að vera „fravashi“ 
konungsins eðr andi hans, eftir Persatrú hinni fornu. Alt þetta bend- 
ir á hina miklu fornu Persatríi, Zóróasterstrú, sem nú er að miklu und- 
ir lok liðin. Biflía þeirra er kölluð Zend-Avesta. Hve nær Zóróaster 
hafi lifað vita menn ógjörla, en fornir grískir og latueskir sagnfræðing- 
ar, Aristotelos og Plinius, láta hann vera uppi 6000 árum fyrir dauða 
Platós, og Iíermippos lætr hann vera uppi 5000 árum fyrir Trójubar- 
daga, en það vrði einum 6300 árum fvrir Krist eða nær 2000 árum fyr- 
ir sköpun veraldar eftir biflíutali. En hvað scm því líðr, þá sér maðr 
fijótt að þjóðin, þessi hin persneska, hlýtr að hafa verið til löngu fyrir 
daga Xóa og aldrei liðið undir lok. Hjá Persum vitum vér að Gyðing- 



27 


ar liafa í hei'loiðingunni kyunst tvígyðistrúbrögðunum, sem aftr voru 
niiklu eldri en gamii Xói. Þar var það að Gyðingar fengu hugmynd- 
ina um djöfulinn, þenna myrkranna fursta, Ahriman, sem einlægt lú í 
ófriði við guð, og var því sem næst jafn voldugr og guð sjálfr. Eg 
ætla nú að koma nieð dálítið sýnishorn af Zend-Avesta : 

„Gúðar eru liugsanir, gott er tal og góð eru verk hins hreina 
Zarathustra. Moð upplyftum höndurn bið ég og þrái þann fögnuð : 
hin hreinu verlc hins hreina anda Mazda — tilhneigingu til að fremja 
góðverk. Eg hefi fiilið guði sálu mína, og ég ætla að kenna það sem 
lireint er, svo lengi sem ég get. Kenn þú mór Ahura-Mazda af sjálf- 
um þér. Þig hefi ég hugsað að vegsama, ó, Mazda ! sem hinn fyrsta, 
skaparann, drottinn heimanna, drottinn hins góða, hinn fyrsta mynda- 
smið ! Yéi' heiðxum hinn góða anda, hið góða ríki, hið góða lögmál og 
alt sem er gdtt.“ Þannig talar Zóróaster gamli fyrir fleiri þúsundum 
ára, og sést hér, að hann hefir trúað á góðan guð skapara himins og 
jarðar. 

En nú fer að opnast stærra sjónarsvið. Zend-Avesta, biflía þeirra 
Parsanna, minnir css á hina voldugu Aryana þjóð. I fyrsta kapítulan- 
um á Yondidad, einní af Zend-Avesta bókunum, er talað um Ijómandi 
land, „Aryana-Yaejo,‘‘ sem Ahura—Mazda átti að liafii skapað til unun- 
ar börnum sínum. Menn vita ekki vel hvar það hafi verið fremr en 
Eden Hebrea, en ætla að það liafi verið norðr eða norðaustr af Persa- 
landi. Þaðan rann þjóðastraumrinn lengst uppí í fornöld, 3—4000 ár- 
Um fyrir Krist eða fyrri. Hefir straumr sá runnið bæði suðr á Indland 
og Persaland og svo um alla norðrálfu, og alls staðar brutu þeir Jtndir 
sig eða ýttu frá sér hinum fornu íbúum, erum ver Islendingar óefað 
komnir af þessum austrænu víkingum, en alls ekki af Kóa gamla, sem 
heyrir til alt öðru kynferði. I fyrstu, þegar Aryana þjóðin tók sig upp 
úr hinum fornn átthögum sínunl, stefndi einn straumrinn suðr á Ind- 
land, hið sólfagra blómlega land. Þar lögðu þeir undir sig hina fornu 
íbúa löngu fyrir daga Kóa gamla, mynduðu þar ríki og stofnuðu þar 
trúbrögð, Brahmatrúna, sem nú telr meðal áhangenda sinna nær 150 
miljónum manna, og eru biflíur þeirra, Vedabækurtiar, álitnar að minsta 
kosti einum 1000 árum eldri en biflía vor, líklega-þó nær 1900—2000 
árum eldri. Annar íiokkrinn' hefir hlaupið suðr á Persaland, ýtt frá 
sér hinum fornu þjóðum, tekið lönd þeirra, myndað þar ríki ög stofnaö 
trúbrögð. Það er Zóróasters trúin, sem einnig hefir haldist við um. 



28 


þúsundir ílra (Persar). Enn eru fieiri þ.jóðir sera eru afsprengr þessar- 
ar eldgömlu þjóðar Aryananna. Löngu áðr eu hin hebreska hiflía var 
rituð, veltust þjóðir af þessu kyni suðr vfir Grikkland og stofnuðu þar 
ríki og trúhrögð þau; er vér þekkjum af hinni grísku goðafræði. Enn 
liljóp fjórði hóprinn suðr yfir Italíu og myndaði þar ríki, trúbrögð og 
tungumál. Þá er hinn fimti hóprinn, Celtar, er óðu vfir noi'ðrálfuna á 
steinaldartímanum, alt vestr á Bretlandseyjar og hrutu undir sig hina 
fornu íhúa og settust að eignum þeirra. Eru leyfar þeirra enn í Skot- 
landi, Irlaudi, á Mön, í AVales og Bretagne. Seinna kom sjötti hópr- 
inn, Teutouar, kvísluðust þeir við Eystrasalt, ýttu frá sér Celtum, eins 
og þeir höfðu gjört við hina fyrri íbúa, og breiddust út um líorðr- 
Þýzkaland, Danmörk, Svíþjóð, Noreg og víðar. Þangað en ekki til 
Nóa gamla eigum vér íslendingar kyn vort að rekja, þangað getum vér 
rakið mál vort. Austr í Himalayjafjöllum bjuggu forfeðr vorir. Sein- 
asti hóprinn af þessari miklu þjóð er að austan hefir komið, eru Slavar, 
er nú byggja Eússland, Polen og nærliggjandi iönd. 

I „History of England,“ úígefiuni 1891, sem nú er lesin í barna- 
skólum Canada, er talað um þá, þessa fornu íbúa álfunnar, er þjóðir 
þessar biltu frá sér, hina gömlu steiijaldarmenn, sem ménn nú eru óð- 
um að finua leifar af í fornum haugum: Þeir höfðu langar höfuðkúpur 
og mjóar, líkt og hinir dökkhærðu, hrokkinhærðu Baskar í Pyrenea- 
fjöllum, sem virðast vera hinar einu levfar af þessum fornu íbúum. 
Baskar þessir tala tungu ólíka öllum öðrum, nema ef væri Fiunum. 
Vér getum hugsað oss þá, þessa steinaldarmenn, þeir búa í holum og 
hellrum með konum sínum og börnum, þeir berjast við dýrin með bar- 
efium, með höndum og tönnum, stundum byggja þeir sér bæi út í 
tjörnum og foræðum, til þess að geta betr varist árásum óvina sinna- 
Þeir eru viltir, flóttalegir, klæddir dýraskinnum og ákaflega grimntir 
og heiftugir. En tímarnir líða og annar flpkkr, hinn aryanski, sem ég 
mintist á áðan, kemr og blandast saman við þessa langhöfðuðu menn. 
Aryanar eru ljóshærðir, hávaxnir, hafa meiri hæfileika og meiri mentun 
tui hinir. 

Að þetta séu frændþjóðir: Hindúar, Persar, Grikkir, Latínar, 
('eltar, Toutonar og Slavar, það sjáum vér af samanburði tungumálanna. 
liætr orðanna í tungumálum þessum má rekja upp til einnar móður- 
tungu. í trúbókum Hindúa og Persa koma fyrir hin sömu goðanöfn. 
Hjá Hindúum eru þeir guðir, en hjá Persum eru þeir illir andar. En 



29 


það yar alsiða hjá hinum fornu þjóðum er þær áttu í ófiiði saman, að 
guðir þeirrar þjóðarinnar er ósigr beið voru gjörðir að undirlægjum 
hinnar, og þá alloft að djöflum 'eða illum öndum. Þá eru og enn leifar 
af hinni fornu frændsemí í mannanöfnum vorum, svo sem Indriði af 
guðinum Indra, Agnar af guðinum Agni. Enn eru og margar líking- 
ar milli Zoroasters trúarbragða og hinua fornu norrænu trúarbragða, sem 
hér yrði of langt að tala um. 

Af samanburði tungumálanna má gjöra sér nokkuð ljósar hug- 
myndir tim þessa eldgömlu þjóð, sem hefir verið móðir þessara þjóð- 
tíokka allra. Menn vita að hún hefir verið hjarðþjóð, en búið þó í 
húsurn, haft uxa, hesta, kindur, geitur, svín og alifugla. Þeir hafa haft. 
plóginn, kornmylnur, hafa talið eftir tugakerfinu, hafii liaft dyr, glugga 
og eldstór í híbýlum sínum, árið hafa þair talið 365 daga. Yér vitum 
t. d. að h ú s er á Sanskrít: d a m a, á Zendmáli: d e m a n a, á 
grfsku : donros, á latínu : d o m u s, írsku : dam, slavónsku : d o m u, 
og hjá oss ætla meun að orðið heimili sé af sömu rót runnið; þanrtig er 
um mesta fjölda orða. Þangað austr í Himalayjafjöll megum vér því 
leita að forfeðrunr vorum, en ekki til Xóa gantla, sem heíir verið af alt 
öðrum kynfiokki. Þessar þjóðir allar, sem ég- hefi talið upp, heyra til 
hinum kákasiska flokkki, sem einnig er kallaðr hinn indo-evropeiski, 
og þó líklega réttast nefndr hinn aryanski þjóðflokkr. Er það alt ann- 
ar þjóðflokkr en sá er Nói hefir heyrt til, hiun syro-chaldeiski eða 
semitiski þjóðflokkr. Undir hann heyra tungumálin: arameiska, 
chaldeiska, hebreska, arabiska, eþiopiska, púnverska. Ef að þessai' 
tungur, hin aryanska og syro-chaldeiska, væru nú komnar af sömu 
móðrtungu, þá ættu þær að fá meiri líkingu hver af annari, eftir því 
scm lengra dragi upp í tímann, eu málfræðingarnir segja oss, að það 
eigi sér ekki stað. Gríska, gotneska og sanskrít, sem allar heyra til hin- 
um aryanska flokki, hafa klofnað frá móðrtungunni fyrir þúsundum 
ára, en þatr sýna þó onn þann dag í dag skyldleika sinn, þár sem engin 
líking íinst milli hinna semitisKU og aryönsku mála. Nói hefir, hafi 
hann nokkurn tíma verið til, verið einn af hinum semitiska flokki, en 
allr þorri norðrálfubúa af hinum aryanska. 

Skyldi nú einhver rétttrúaðr fara að segja, að flóðið hafi ekki átt 
að ná ylir alla jörðina, það hafi að eins verið í löndunum í nágrenni við 
Nóa gamla, sem þessi vatnsáixstr hafi komið yfir, þá er fyrst það athug- 
audi við það, að þeir menn neita innblæstri ritningarinnar, þeir segja 



30 


um leið, að liún fari með ósannindi, þar sem hún svo skýrt sem 
mögulegt ei', tekr fram, að allir menn og ailr fénaðr á jörðu hafi 
farist í flóðinu, nema það sem með ISTóa var í örkinni. En svo er 
og annað. Það hefir ætíð verið áliþð au líói hafi átt að búa ein- 
hvers staðar í Euphrat- eða Tigris-dalnum. Fjallið Ararat er ofan við 
sléttlendi það, og nýrri tíma málfræðingar og fornfræðingar hafa 
sannað það, að Gj'ðingar eiga ætt sína að rekja austr um Euphrát. 
En nú slculum við gæta að þar, þar ættum við að finna spor Nóa 
gamla. 

Skommu eftir daga Nóa, eða tírna þann, er Nói átti að lifa á, voru 
þar eystra stór og voldug ríki, landið var ákaflega lrjóvsamt eins og 
Nílárdalrinn, hver horgin var þar annari stærri; stærstar voru þó Ba- 
hýlon og Ninive, áttu höfðingjar þeirra oft í stríði hvor við annan og 
veitti ýmsum betr. Tungumál Babylonsmanna var skylt mongólsku, 
eða eitt af túiönsku málunum, sem er enn einn höfuðflokkr annar en 
aryanska og semitiska. Elzt af borgunum var TJr, sem þýðir borgin á. 
vestrbakka Euphrats. Hafa menn fundið eldgamlar myndaskriftir sem 
segja frá konungum í Úr. Þeir dýrkuðu tunglguðinu og reistu mörg 
og mikil hof honum til dýrðar; aðrar borgir miklar voru þar Erech, 
Nipur og Larsa, voru þar musteri helguð sólinni, Istar og Bel. Menn 
þessir skrifuðu með fleigletri á steina og sp.jöld, og hafa menn fundið 
allmikið af ritsmíði þeirra, og það svo að inenn geta talið konunga 
þeirra mann fram af manni ofan úr elstu fornöld, alt til þess er hinn 
verulegi sögutími liófst. Þjóðir þessar voru .afar voldugar og mann- 
rnargár, og saga þeirra að mun stói'kostlegri, eti sögur smáhöfðingjanna 
í nox’ðrálfunni fyr og' seinna, er flestir mega teijast kotutigar hjá þess- 
um. Snemma deildu höfðingjarnir af TJr og Erech um völdin. Ar- 
ið 2,280 fyrir Kvist var það, að Kudur-nankhundi lagði undir sig 
Chaldeu. — Ef menn nú athuga það, ao árið 2,280, einum 7 0 
árum e.ftir' flóðið góða, voru þarna uppi stór og voldug ríki, fjöl- 
mennai' borgir, miklir konuugar, er réðu yfir miljónum manna, hvern- 
ig geta menn þá hugsað sér, að þetta hafi alt æxlast út af Noa gamla 
og hyski hans ? — Svo ríkti lxann þar og afkomendr iians, Cudur-Ma- 
hog lagði undir sig Babylon og Palestinu eða. Canaan. Seinna kom 
önnur ætt þar til ríkis og var Kammuragas hinn fyrsti konungr af 
þeirri ætt, var Tiann hermaðr mikill sem þeir fiestir, og lagði til fulls 
undir sig Chaldeu, er hann braut undir sig Naram-Sin Bahýlónarkon- 



31 


ung. Faðir Xaram-Sing hét Sargón, rnikill höfðingi. Stofnaði hann 
bókhlöðu mikla í Agana inílægt 2000 árum fyrir Krist. Yav þar 
málfræði, orðabækur, lestrarhækur, stjömufræði o. fl. á Assýra og Ac- 
cadamáli. Hata menn mi fundið nokkuð af bókum þessurn og gotað 
lesið þær. (Framli. í næsta nr.) 


T K Ú A K J Á T N I N G. 


Kg trúi á geð, lians gseskan eilíf er 
sem getr frelsað mig í lííi og deyð; 
liann hefii ávalt hjálpað veikum 
mér, 

uin heimsins grýttu og villigjörnu 
leið. 


Ég trni ei á blinda bókstafs trú, 
sem betrar ekki neitt minn innra 
íriann, 

þó kenningslíkakunni að heyranú 
það kraftlaust orðagjálfr að eins 
fann. 


Kg trúi á Jesúm sannan sannleiks 
vott, 

er sýndi í verki guðdómlega trú; 
luxnn ávalt var að gjöra mönnum 
gott, 

svo gæti lært það bæði ég og þú. 


Eg trúi kærleik, trúi’ á elsku og 
náð, 

en tek að forðast alla djöfla trú. 

Eg veit almættið einlægt hefir ráö, 
að ei til Vítis fari ég og þú. 

S. J. 


Ókeypis fá nýjir kaupendr að 4(i. árgangi T>iAp)Alí*Q fyrir árið 
þau fylgirit er nú skulu talin: GUUilte \ 8 9 4) 

J. Sögusöfn Þjóðólfs V. og VI., 278 bis. 

2. Söguna af Þ. ríði formanni og Kambsránsmönnum, 1. hefti. 

3. Sömn sögu, 2. hefti, er verðr prentuð,á næstkomandi vori. Alls yíir 
400 bls. ókeypis. Verð árg. $1,50. — Útsölumaðr G. M. Thompson. 


ÍSAFOLD 1894, §1,50, KOKÐRLJÓSIÐ, $0,85 og KIRKJTJBLAÐIÐ, 0,60 
eru til sölu hjá G. M. Thompson. 


tekr að sér allskonar prentun gegn 'sanngjarnri borgun, og ábyrgist 
að leysa prentstörf eins vel af hendi og aðrar íslenzkar prentsmiðjur 
hér vestra. Frágangr allr vandaðr. “®a 



Auglýsingáplássið í þessu og öðrum tbl. Dagsbr., verðr bætt- 
kaupendum að fullu með auknnm tölublaðafjölda. Úrc. 


LEIÐRETTING í Dna. II, 1., bls. 9, 10 og 11 línu aö n. les: „Bel Merodacli" 
í stað: „Bel,“ , Merodach". 







32 


The HORTE WEST HRE IHSURAICE CO, 


of Maaitoba, 

Höfuðstóll $ 500,000. 


G. W. GIRDLESTONE, Manager.-Winnipeg, Man. 

G. M . Thompson, Gimli. Agent félagsins fyrir Nýja-ísland. 

Ið bezta og áreiðanlegasta vátryggingarfélag. Er orðið vel þekt 
á meðal íslendinga fyrir rétt, fljót og skilvís viðskifti. 

Ef þér óskið ;.ð fá frekari upplýsingar viðvíkjandi félaginu og 
fieiru sem að eldsábyrgð lýtr, þá ritið G. M. Thompson. 

Ef þér viljið fá hús yðar og eignir vátrygðar, eða útrunna ábyrgð 
endrnýjaða, þá snúið yðr til ofannefnds agents, sem leysir það af hondí 
fyrir yðr svo fullnægjandi sé, án nokkurrar aukaborgunar. 



Tryggið hús og eignir yðar gegn 
eldsvoða. 


SUNJS T ANFARI. 
Yerð árg. $1,00. 


Útsölumenn Sunnanfaka í Vestrkeimi 
eru: W. H. Paulson, 018 Jemima Str., 
Winnipeg; Sigfús Bergmann, Garðar, N. 
D.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., 
og G. M. Tkompson, Gimli, Man. 


Frjálslyndasta Tj' A» v ílí i nn nncrí IIL ár ’ arg ' 40 nr ' á $1 >°° 
íslenzka klaðið ,J OO v IIJ 11111 1111^,1, Ritstj. Skúli Thoroddsen, 
íivtr lesendum sínnm innlendar og útlendar fréttir, fróðlegar, gagnlegar 
og ljóst samdar ritgjörðir og bókafregnir. Útsölum. G. M. Thompson. 

G. M. Thompsón hefir á hendi alla afgreiðslu á 
Hagsbhún og annast fjármál hennar. Kaupendr 
snúi sér því til hans í þeim efnum. 


Bve nær sem kaupendr að „Dagsbrún“ skifta um hústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson 

„DAGSBRÚN“ kemr i'it einu sinni á mánuði hverjum, verð $l.pO 
um árið £ Vestrheimi; á íslandi Kr. 2.00, greiðist fyrir fram. Send til ís- 

lands en borguð hér $0.75.--Skrifstofa blaðsins er hjá Magn. J. Skapta- 

son, Giinli, Man. Canada. 


Eitstjóri: Magn. J. Skaptason. 


Prentsmiðja G. M. Tiiompson. 





